GWIALEN FEDW, 
FY MAW. | 


PAN byddai euogrwydd cydwybod 
Bron llethu fy enaid i'r llawr, 

Âr ol i'm gyflawni rhyw bechod, 
Cyfrifwn pryd byny vn fawr; 

Fe dreiglai y dagrau tryloewon, 
Nid ofnaf ddywedyd paham, 

'Roedd cwmwl ar wyneb mor dirion— 
Ond ofn “* gwialen fedw fy main!” 


Wrth ddyfod o'r ysgol ar redeg; 
Llawn awydd bod gartrefmewn pryd,, 
TFarawai fy nhroed wrth ryw gareg 
A syrthiwn i'r baw ar fy hyd ! 
Awn yna i dai fy nghydnabod, 
I draethu fy'm cyni a'm cam, 
A'm harswyd rhag ofn fy nghosod 
Dan bwys “ gwialen fedw fy mam.” 


Pan gawn i y fraint o.gydfwyta 

Ar unwaith a nhad. wrth y bwrdd,, 
Achoswn rhyw ddamwain ysmala, 
_  'Ac-yna mi redwn i ffwrdd ;. 
ee waeddai Îy nhad arnaf, aros, 
Gan addaw amddiffyn fy ngam», 











2 


Ond dianc oedd lawer mwy diddos, 
O ffordd ** gwialen fedw fy mam.” 


Bwriedais rai cannoedd o weithiau, 
Ei thaflu i ganol y tân, 
Ond er fy holl gywrain gynlluniau, 
Mi fethais eì chyraedd yn lan ; 
Gosodwn y gadair yn hwylus 
I gyrhaedd fy nod yn ddinam, 
Ond ofer fu'm triciau direidus - 
I ddwyn “* gwialen fedw fy mam.” | 


Pan byddai cyfoedion yn ceisio 
Fy hudo i wneuthur rhyw ddrwg, Y 
A minau bron iawn a chydsynio, 
Rhag ofn i mi dynu eu gwg ; 
Fe redai fy meddwl yn sydyn, 
At gerydd cyn rhoddi y llam, 
Ac felly gwrthodwn eu dilyn. L 
Rhag ofn.“ gwialen fedw fy mam.” 


Wel, tegwch yn wir ydyw canmol, 
Pob moddion arferwyd er lles, 
Mi daflafo'r neilidu yn hollol, 
Bob rhagfarn, a deuaf yn nes, AN 
Can's teimlo mae f'enaid ryw awydd, 
Rhoi moliant i bob moddion am 
Fy nghadw ar lwybr dyledswydd 
Fel gwnaeth “gwialen fedw fy mem.” 


“ŵ. 


ce] 


HIGHLAND. MARY. 


r—o9eGO| <> eGeoce— 
GWAITH ROBERT BURNS; 


WEDI EEGYFIAWTHU GAN 


DANIEL DDU O GEREDIGION. 


(Omwi1 fryniau glwys a choed o gylch | 
Hoff gastell glan Montgom'ri, 

Yn hardd boch gwawr, yn wyrdd bo'ch dail, 
Mewn gleudid yn rhagori ; 

B yth yno'i n gynta' gwelir haf, 
Ac yno'i 'n ola'n gwenu, 

Can's yno'r ymadewais i 
A'm hanwyl, anwyl Fari, 


Mor hardd oedd elog y fedwen las,. 
A blodau'r drain mor wynion, 


” — Pan dan eu cudd y gwasgwn i 


mv angyles at fy ngbalon ; 

Yr oriau'n ber aent dros y bardd, 
A'r un ag oedd yn hoffi, — 
Can's hoff 1 mi fel bywyd oedd 

“Fy anwyl, anwyl Fari. 











sell 


Trwy lawer llw, a'u breichiau'n ngblo, u 
Bu dyner ein gwahanìad, | 
Gan addunedi mynych gwrdd, 
Torasom ein cofleidiad ;— 
Ond Oh ! rhew angeu deifio wnaeth 
Fy rhosyn hardd-—fy lili, 0 
Gwyrdd yw'r dywarchen, oer yw'r clai: 
Sy'n cloi fy anwyl Fari, 


Oh! gwelw yw'r gwefusau per, 
Mor swynol gawn gusanu ; 
A chwedi cauad arnynt byth 
Mae'r llygaid oedd mor llongu ;; i 
Mae'n llwch a llwdw'r galon lan 
Mor dyner fu'n fy ngharu,— 
Ond yn fy nghot a'm serch gaìff fyw 
Fy anwyl, anwyl Fari, 





